OMUFALISAAYO= 
N’OMUSOLOOZA E 


TAY 


W'OMUSOLO =| W 


N'ayogera olugero luno eri abamu abeesiga nti 
batuukirivu, ne banyooma abalala: Abasajja babiri ne 
bambuka mu yeekaalu okusaba; omu Mufalisaayo, ate 
omulala omusolooza w’omusolo. Omufalisaayo 
n'ayimirira n'asaba bw’ati yekka nti, “Katonda, nkwebaza, 
kubanga siri ng’abantu abalala, abanyazi, abatali 
batuukirivu, abenzi, wadde ng'omusolooza ono.” Nsiiba 
emirundi ebiri mu wiiki, mpaayo ekimu eky’ekkumi ku 
byonna bye nnina. Omusolooza w'omusolo bwe yali 
ayimiridde wala, n'atayagala kuyimusa n'amaaso ge eri 
eggulu, naye n'akuba ekifuba kye ng'agamba nti Katonda 
ansaasire omwonoonyi.” Mbagamba nti, omusajja ono 
yaserengeta mu nnyumba ye ng'ali mutuukirivu okusinga 
munne: kubanga buli eyeegulumiza alinyoomebwa; 

n'oyo eyeetoowaza aligulumizibwa. LUKA 18:9-14 


..teyerabira kukaaba kw’abawombeefu. ZABBULI 9:12 


Mukama alisalako emimwa gyonna egy'okwewaana, 
n'olulimi oluyogera eby'amalala: ZABBULI 12:3 


Alina omukisa omuntu eyeesiga Mukama, n'atassa 
kitiibwa mu malala, newakubadde abakyuka ne badda 
mu bulimba. ZABBULI 40:4 


Mukama newakubadde nga wa waggulu, naye assa 
ekitiibwa mu ba wansi: naye ab'amalala aba amanyi 
wala. ZABBULI 138:6 


Amalala bwe gajja, olwo ensonyi ne zijja: Naye amagezi 
gali eri abato. EBIGERO 11:2 


Mukama alizikiriza ennyumba y'amalala: naye alinyweza 
ensalo ya nnamwandu. EBIGERO 15:25 


Okutya Mukama kwe kuyigiriza amagezi; era mu maaso 
g'ekitiibwa kwe kwetoowaza. EBIGERO 15:33 


Buli eyeenyumiriza mu mutima muzizo eri Mukama: 
emikono ne bwe gikwataganye, talibonerezebwa. 
EBIGERO 16:5 


Amalala gakulembera okuzikirizibwa, n'omwoyo 
ogw'amalala gukulembera okugwa. Kirungi okuba 
n’omwoyo omuwombeefu n’abatono, okusinga 
okugabanya omunyago n'abo ab'amalala. 
ENGERO 16:18-19 


Nga tetunnazikirizibwa omutima gw'omuntu 
gwegulumiza, n’ekitiibwa nga tekunnabaawo 
kwetoowaza. EBIGERO 18:12 


Olw'obwetoowaze n'okutya Mukama mwe muva 
obugagga, n'ekitiibwa n'obulamu. ENGERO 22:4 


Amalala g'omuntu galimussa wansi: naye ekitiibwa 
kiriwanirira abawombeefu mu mwoyo. ENGERO 29:23 


Omubi mu kwegulumiza kwe ayigganya abaavu: 
batwalibwe mu nkwe ze balowooza. Kubanga omubi 
yeewaana olw'okwegomba kw'omutima gwe, n'awa 
omukisa omululu Mukama gw'akyawa. Omubi, 
olw’amalala g’amaaso ge, tajja kunoonya Katonda: 
Katonda tali mu birowoozo bye byonna. ZABBULI 10:2-4 


Kubanga ani akufuula okwawukana ku mulala? era kiki 
ky'olina ky'otafuna? kaakano obanga wagifuna, Iwaki 
weenyumiriza, ng'olinga atagifuna? 1 Abakkolinso 4:7 


Naye ayongera ekisa. Ky'ava agamba nti, “Katonda 
awakanya ab'amalala, naye abawombeefu abawa ekisa.” 
YAKOBO 4:6 


Bwe mutyo, mmwe abato, mugondera omukadde. 
Weewaawo, mwenna mugondera munne, era mwambale 
obwetoowaze: kubanga Katonda awakanya ab'amalala, 
n'awa abawombeefu ekisa. Kale mwetoowaze wansi 
w’omukono gwa Katonda ogw’amaanyi, alyoke 
abagulumize mu kiseera ekituufu: 1 PEETER 5:5-6 


Kubanga byonna ebiri mu nsi, okwegomba kw'omubiri, 
n'okwegomba kw'amaaso, n'amalala ag'obulamu, tebiva 
mu Kitaffe, wabula biva mu nsi. 1 YOKAANA 2:16 


